Maṣe ṣe ọlẹ 


Lọ sẹdò ẹ̀ẹ̀rà, ìwọ ọlẹ; Ẹ ro ọna rẹ̀, ki ẹ si jẹ 
ọlọgbọn: ẹniti kò li amọna, tabi alabojuto, 

tabi olori, Ti npẹ̀sẹ̀ onjẹ rẹ̀ ni igba ẹ̀run, ti a si 
ko onjẹ rẹ̀ jọ ni ikore. Iwọ o ti sùn pẹ to, iwọ ọlẹ? 
nigbawo ni iwọ o dide kuro ninu orun rẹ? 

oorun diẹ sibẹ, ôgbe diẹ, diẹ ọwọ lati sùn: 

Béli aini rẹ yio dé bi ẹni ti nrin kiri, ati aini rẹ 

bi ẹniti o hamọra. Òwe 6:6-11 


Pa aiya rẹ mẹ pẹlu gbogbo aisimi; nítorí láti inú rẹ̀ ni 
àwọn òrò ìyẹ̀ ti wá. OWE 4:23 


O di talakà ti nfi ọwọ ọlẹ lò: ṣugbọn ọwọ alaàpọn a sọ di 
ọlọrọ. Bi ọti kikan si eyin, ati bi ẹ̀éfín si oju, bẹli ọlẹ si 
awọn ti o rán a. Òwe 10:4, 26 


Ọwọ alaàpọn ni yio jọba: ṣugbọn ọlẹ ni yio wà labẹ 
owo-odẹ̀. Ọlẹ kì í sun ohun tí éô mú nínú ọdẹ, ṣùgbẹn 
ọrọ akíkanjú ṣe iyebíye. OWE 12:24, 27 


Ọkàn ọlẹ n fẹ̀, kò sì ní nìkan kan; Ọrò asán ni yoo dinku: 
ṣugbọn ẹni ti o fi iṣẹ kôjọ yoo pọsi i. Òwe 13:4, 11 


Ninu gbogbo l8la ni ẹ̀re wà: ṣugbọn ọrọ ẹ̀te kìki ijẹnijẹ. 
OWE 14:23 


Ọna ọlẹ dabi ọgbà ẹgún: ṣugbọn ọna olododo di mimọ. 
OWE 15:19 


Ẹniti o ṣe ọlẹ ninu iṣẹ rẹ̀ ni arakunrin fun ẹniti iṣe 
apanirun nla. OWE 18:9 


Ọlẹ sọ sinu orun jijinlẹ; ebi yio si pa ọkàn ọlẹ. 
Ọlẹ fi ọwọ rẹ̀ pamọ sí oôkan àyà rẹ̀, kò sì ní mú un wá sí 
ẹnu rẹ̀. OWE 19:15, 24 


Ọlẹ kì yáò túlẹ̀ nítorí òtútù; nitorina ni yio ṣe ṣagbe ni 
ikore, kì yio si ni nkankan. Máṣe fẹràn oorun, kí o má 
baà di òṣì; la oju, on o si té ọ lọrun. OWE 20:4, 13 


Érò àwọn aláápọn máa n jẹ òpòlọpò; ṣùgbẹn ti gbogbo 
ẹni tí é fì kánjú láti fẹ nìkan. Ìfé òlẹ a máa pa á; nítorí pé 
ọwẹ rẹ̀ kò láti ṣiṣé. O n ṣe ojukokoro ni gbogbo ọjọ: 
ṣugbọn olododo a funni, ko si dasi. Òwe 21:5, 25-26 


Ọlẹ wipe, Kiniun mbẹ lode, a o pa mi ni igboro. Iwọ ha ri 
ọkunrin kan ti o nṣe alapọn ni iṣẹ rẹ̀ bi? on o duro niwaju 
awọn ọba; ki yio duro niwaju enia lasan. OWE 22:13, 29 


Mo lọ lẹba oko ọlẹ, ati lẹba ọgbà-àjara enia ti oye kù fun; 
Si kiyesi i, gbogbo rẹ̀ ti hù pẹlu ẹ̀gún, idẹ si bò oju rẹ̀, 
odi okuta rẹ̀ si ti wá lulẹ. Òwe 24:30-31 


Gẹ̀gẹ bí ìlẹ̀kùn ti yí sí orí ìkẹ rẹ̀, bẹẹ̀ ni ọlẹ rí lúrí 
ibùsùn rẹ̀. OWE 26:14 


Nítorí nígbà tí a tilẹ wà pẹ̀lú yín, ẹ̀yí ni a pàṣẹ fún 
un yín pé, bí ẹnikẹni kò bá ṣiṣẹ, kí ô má sì jẹ̀. 
2 Tẹsaláníkà 3:10 


Ohunkohun ti ọwọ rẹ ba ri lati ṣe, fi agbara rẹ ṣe e; 
nitoriti kò si iṣẹ, tabi ẹ̀te, tabi ìmọ, tabi ọgbọn, 
ni isà-okú nibiti iwọ nlọ. Oníwàásù 9:10 


Nípa ọlẹ pupọ ilé náà n bàjẹ; ati nipa aisinnilọwọ ti ọwọ 
ile a ma ṣubu. Oníwàásù 10:18 


Kí ẹni tí n jalẹ má ṣe jalẹ̀ mẹ; EFESU 4:28 


Ẹ má ṣe kúrìíra iṣé àṣekára, tabi iṣé oko, tí Ọgá Ògo ti fi 
lélẹ̀. Oníwàásù 7:15 


A fi ẹlẹ wé òkúta ẹlẹgbin, olúkúlùkù yéò sì pòṣé sí ìtìjú rẹ̀. 
A fi ọlẹ wé ẹ̀érí ààtàn: gbogbo ẹni tí ô bá gbé e sôkẹ̀ yúò 
mì ọwọ rẹ̀. Oníwàásù 22:1-2 


Bikoṣepe enia ba di ara rẹ̀ ṣinṣin ninu ibẹ̀ru Oluwa, 
ile rẹ̀ li ao bì ṣubu li aalọ. Oníwàásù 27:3 


Na ọmọ rẹ niyà, ki o si mu u ṣiṣẹ, ki ìwa ifẹkufẹ rẹ̀ ki 
o má ba di ohun ẹ̀ṣẹ fun ọ. Oníwàásù 30:13 


Rán a ké lọ ṣiṣẹ, kí é má baà ṣiṣẹ; nitori ailọkẹ kẹni 
ibi pipọ. Oníwàásù 33:27 


